WicipediA 


Alemanneg 


Grŵp o dafodieithoedd Uchel Almaeneg yw Alemanneg 
(Alemanneg: Alemarmisch). Fe'i siaredir gan tua deg 
miliwn o bobl mewn chwe gwlad wahanol gan gynnwys 
de'r Almaen, y Swistir, Ffrainc, Awstria, Liechtenstein a 
gogledd yr Eidal. Deillia'r enw o'r gynghrair hynafol 
llwythau'r Alemanni, sef tarddiad enw'r Almaen yn 
Gymraeg. 


Alemanneg (Alemannisch) 

Siaredir 

yn: 

Y Swistir, Yr Almaen, 

Awstria, Liechtenstein, 

Ffrainc, Yr Eidal a Feneswela 

Parth: 


Cyfanswm 

0 

siaradwyr: 

tua 10 miliwn 

Safle yn ôl 

{{{safle}}} 

nifer 

siaradwyr: 

Achrestr 

Indo-Ewropeaidd 

ieithyddol: 

Germanaidd 

Germanaidd Gorllewinol 

Uchel Almaeneg 

Alemanneg 

Statws swyddogol 

laith 

swyddogol 

yn: 

ddim yn swyddogol yn 
unman 

Rheolir 

gan: 

dim asiantaeth swyddogol 

Codau iaith 

ISO 639-1 

- 

ISO 639-2 

gsw 

ISO 639-3 

amryw 

Gweler hefyd: laith - Rhestr ieithoedd 


i 

Egìnyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia. 0 rg/w/ 

ndex.php?title=Alemanneg&action=edit). 



Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Alemanneg&oldid=1666616" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 3 lonawr 2015, am 10:53. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 




















































